
MOLAWD DYFFRYN OLWYD. 


Ccnir ar “ Tmdaith Gwŷr liarlech. 


Holl Drigolion Clwyd ’rwy’n galw, 
Deffrowch ddyffryn, yma ac acWj, 

Àm ychydig deliwch syìw, 

Ar dwrw berw’r bardd; 

Dyffryn Clwyd sydd yn lle tiríon, 

Dyffryn Ciwyd sydd yn lle gwiwlon, 
Dyffryn Clwyd sy’ a’i ddolydd gwyrddion 
Fel gleision lysiau gardd; 

Mae ynddo goed a chaeau, 

A gwrychoedd gwych a pharciau, 
Perlau llawn, a ffrwythau gawn, 

Yn hynod iawn eu henwau; 

Dyfftyn Clwyd nid oes mo’i debyg 
Yngwlad y Cymru cu caredig, 

Iseldir rhwng dîu dir mynyddig, 

Mae’n lâu nodedig ie. 


Son sy’ am Dyffryn Glwyd trwy’r gwîedydd, 
Bu Brenin Arthur gynt ar gynnydd, 

94 



2 , 

Efo’i fyddin yn tnhen y mynydd, 

Yn gwylio ein glenydd gìânj 
Yn Nyffryn Clwyd mae hen Gaateîlydd, 
Tre Galedfryn sydd ini’n arwydd, 

Bu Castell Rhuthyn yn amddiffynydd, 

A Rhuddian fwynlan fan; 

Mae yuddo. drefydd gwyehion, 
Ynadon g’ân hyfrydion, 

Er s amser maith, yn cadw ein hiaith, 
íleb graith yn glir o’r gaìon; 
Llaueiwy, Dinas hardd i’w henwi, 

Mae Ilon Esgob yn byw ynddi, 

Dyna le sydd yn rhagori, 

Yn fawr eì fri’n ein bro. 


0 ben hen Gastell Dinbyeh gwelir 
Nad oes trwy Frydain y fath frodir, 
Âe uchel dŵr Moel Faman’n eglur, 
Canfyddir yno’n fwyn; 

Clywir cerddi’r hen laith enwog, 

A miwsig mwyn y cbr asgellog, 

Yn pyncio o bob coedwig frigog, 

Mor serchog yw eu swyn; 

Yn Ninbych, Elusendy, 

I gleifion gael eu ’mgleddu, 

Ac adail gref at angenrhaid 
Gwallgofiaid Gogledd Cymru; 
Cerbydau têg, gwageni a throliau, 

Cant gìod a nawdd am gludo nwyddau, 
Marchnadoedd mawrion sydd a ffeiriau 
Rhwng glanau Dyffryn Clwyd. 

94 




3 


Bnm yn teithio Mon ac Arfon, 

Sir Gaerlleon a gwlad Meirion, 

5 Run man ni welais mor hyfrydlon 
A Chlwyd fro geinìon glyd • 

Son am Loegr sydd yn groew 
Hyd wlad Cymru yma ae acw, 

Yn NyfFryn Clwyd y mae fy elw, 
Nes marw a’m bwrw o’r byd; 
’Byw’n dawel heb drafaelio, 
Yn geinwych gyda Gweno, 

I Affrica, na ’Merica, 

Ni theithia’n wir byth yno; 
Gwell genyf wlad fy ngenedigaeth, 
Lle rhoes fy serch ar fwynlon eneth, 
Lle ces fagwraeth a chynhaliaeth, 
Cym’dogaeth Clwyd i mi. 


0 Lanfair hyd i Forfa Rhuddlan 
Y ceir y gwenith goreu’n unman, 
Ceirch gwiwdeg, hefyd haidd a godant, 
Trwy’r dyffryn llydan llon; 

Magant wartheg a cheffylau, 

Moch, defaid mawrion, bob tymorau, 
Ceir calch i’r tir, ac adeiladau, 

Rhwng bryniau teg ger bron; 
Meillionog ddeiliog ddolydd, 

Ar finion teg afonydd, 

Pob pysgod sy’, luosog lu, 

Yn glynu rhwng eu glenydd; 

A gwelir Plasau Boneddigion, 
Capelydd ac Eglwysydd mawrion, 

94 



4 


Ä bîodeuog yw’r Tsgoliou, 

Yn Nyffryu clirlon Clwyd, 

Mae mynyddoedd tra mawreddog 
Uwcb ben Llangwyfen a Llandyrnog, 
Penau’r doddiau a’r Famau enwog, 
Sy’n serchog yn ein gŵydd; 

Mae ynddo goedwig har.dd i’w gweìed, 
Yn wyrddiou ddail trwy’r gauaf ealed, 
A gwelir meibion a g’àu ferched, 

Yn rhodio ar ìed yn rhwydd; 
Cartrefai gerllaw’r Dyffryn, 

Fardd y Nant, a Davies Nantglyn, 
Á’r enwog Ddoctor Owen Pugh, 

A’i etifedd yw Aneuryn; 

Mae llawer Bardd a noddwr awen, 

Wedi eu euddio dan dywarchen, 

Yn llechu’n dawel mewn daearen, 

Yn mrodir glauwen Clwyd. 


0. C. Bahdd Clwtd. 



A.fgrafv:yd gan H. tìumphrays, Caernarýon, 

§4 



